ETHOLIAD  ARLYWYDDOL  1872. 
GRANT  vb.  GREELEY , 


/2-  V 


3  Ŷ  f 


X"' 


ETHOLIAB  ARLYWYDDOL  |872, 


,  T -6« 


4« 


«i» 


BAltN  ÖEEELEY  AM  EI  BLEIDWYR  AC  AM  CRANT-BARN 
J.  A.  DIX.  AM  GREELEY,  &c.,  &c, 


AT  Y  CYMRY. 


Yr  ydym  yn  anfon  Anncrcli  at  Gymry 
Gweringarol  y  Talaethau  Unedig,  gan  ofyn 
eu  cydweithrediad  i  sicrhau  ctholiad  y  Cad- 
fridog  U.  S.  Grant  a’r  Anrhydeddus  Henry 
Wilson.  Ni  fu  adeg  erioed  yn  hanes,ein 
gwlad  yn  hawìio  cymaint  o  sylw  a  gweith- 
garwch  dinasyddion  egwyddorol  agoleueclig 
a’r  adeg  bresenol.  Pan  y  mae  egwydclorion 
ein  Gweriniaetli  mewn  perygl — pan  y  mae 
y  rhyddid  a  enillwyd  mor  ddrucî  clrwy  dy- 
walltiad  gwaed  ein  dewrion  ar  feusydd 
rhyfel  yn  cael  ei  fygwth — y  mae  yn  ddy- 
ledswydd  ar  bob  gwladgarwr  cldyfod  allan 
yn  ei  nerth  i  amddiffyn  a  dyogelu  yr  hyn  a 
enillwyd,  ac  i  sicrhau  sylíeini  llwyddiant 
gwlaclwriaethol  yn  y  dyfodol.  Ein  hamcan 
yn  y  pamphledyn "  hwn,  ac  mewn  eraill  a 
^lyiynant  ydyw  gosod  pynciau  y  dydd  yn 
eü  lliwiau  priodol  o  flaen  dinasyddion 
Cymreig  America.  Yr  ydym  yn  rhwymo 
ein  hunain  i  ymgadw  yn  gaeth  at  y  gwàr- 1 
ionedd.  Ni  fydcl  i  ni  rocldi  un  gosodiad  i 
Jawr  lieb  ffaith  yn  sylfaen  iddo.  Bwriadwn 
oleuo  y  deall,  fel  ag  y  byddo  bam  oleuedig 
yn  canlyn.  Nid  oes  angen  yn  yr  ymdrechf» 
hon  i  ni  ofyn  am  gynor'thwy  dychymyg 
ffrwythlon  nac  ymenydd  penboeth,  oblegicí 
fel  perllan  yn  yr  haf  pan  y  byddo  y  coed- 
ydd  yn  plygu  eu  penau  dan  bwys  y  ffrv/yth- 
au,  y  mae  y  maes  gwleidyddol  yn  or- 
lawn  o  ffeithiau  addfed — pob  ffaith  yn 
sail  i  egwyddor  a  phob  egwyddor  yn  sail  i  j 
argyhoeddiad.  Yn  ngliwrs  ein  hymdrin- ' 
ìaeth  bydd  i  ni  dclangos  yr  hyn  y  mae  y  j 
blaid  Werinol  Wedì  eigyrhaedd  yn  yr  amscr  I 
a  aeth  heibio,  a’r  sicrwydd  presenol'  sydd  1 
genym  o’r  hyn  a  gyrhaecìda  yn  ydyfodol. 


1  Cyffyrddwn,  nid  yn  ysgafn  ychwaifh,  â’r 
blaid  Ddemocrataidd.  Dangoswn  hi  yn 
mhangfeycld  marwolaetli— ar  dynu  yr  anadl 
'  olaf,  ond  yn  derbyn  yr  adgyfnertliiad  sydyn 
i  a  bywiog  drWy  ymuniad  Horace  Greeley  a 
hi.  Daliwn  Horace  Greeley  yn  ngoleuni  ei 
gymeriad'ei  liun,  profwn  ef  drwy  y  geiriau 
a  ddyferodd  dros  ei  ysgrifbin  ei  îiun;  cyfer- 
byniwn  Horaco  Greeley  ymgeisydd  y  blaid 
Ddemocrataidd  ag  Horaee  Greeley  yr  amser 
gynt,  ac  ymdrechwn  ddangos  y  pris  y  mao 
yr  hen  wron  yn  orfod  dalu  er  sicrhau  y 
gwaradwydd  a  fydd  yn  eiddo  iddo  am  oesau 
i  ddyfocì.  Yr  ydym  yn  adclaw  i  ni  ein  liun- 
ain  ao  i’n  darllenwyr  ddyddordeb  mawr 
wrth  ail-adrodd  yr  hyn  a  arferai  Horace 
Greeley  ei  ddatgan  am  y  Democratiaid,  a’r 
hyn  a  arferai  y  Democratiaid  ei  ddatgan  am 
clano  ef.  Ni  fydd  ini  anghofìo  hefyd  i  daflu 
golwg  dros  gymeiiad  pleidwyr  presenol 
Greeley.  O’r  braidd  y  gellir  credu  y  bydd 
i  ,ri  ddangos  fod  elfenau  isaf  a  mwyaf  llyg- 
redig  gwleidyddiaeth,  gormeswyr  y  caeth- 
ion,  bradwyr  rhyddid,  gelynion  yr  Undeb, 
lladron  Efrog  Newydcl,  a  phob  Pabyad  bron 
yn  y  wlad  yn  bleidiol  i  Horace  Greeley;  ond 
fellf  y  mae.  Eel  y  dywedasom  o  r  blaen, 
ni  fycld  i  ni  fod  yn  euog  o  ddim  ond  o  gy- 
hocddi  y  gwirionedd,  ac  at  y  gwirionedd  yr 
ydym  yn  galw  sylw  cíiragfam  pob  dinesydcl 
Cymreig  yn  ngwlad  y  Gorllewm.  Boecl  i 
Gymry  America  ddyfód  allan  y  tro  hwn  yn 
deilwng  o  honynt  eu  liunair.  Nis  gall  un 
gwlaclgarwr,  gyda  chydwyhod  rydd,  blethu 
ei  ddwylaw  mewn  difaterẃch.  Dened  pawb 
allan  yn  eu  Ilawn  arfogaeth  gan  gyhwfanu 
baner  Gweriniaeth  o  don  arweiniad  Grant 
a  Wilson.  Dyrchafci’  Uef  yn  Nhalaeth 
Efrog  Newydd  drosGrant  a  Wilson;  ych- 
waneger  at  ei  nerth  yn  Mhen’  ;ylfania, 
Ohio,  Wisconsin,  IUinois,  lowa  .  rlinnes- 


( 


ota,  a  chafíed  ei  liadsain  dderbyniad  ealon- 
wresoggan  Gymry  gwlad.  yr  anr  tu  draw  i’r 
Myjiyddoedd  Creigiog. 


)  ~ 


Onid  y  mwyafrif  mewn  Gweriniaetli  sydd 
i  lyẃodraetliu?  Ie:  ac  eto  y  mae  cyfanrwydd 
y  Weriniaetli,  a  bodolaeth  ein  sefydliadau 
rhỳddgarol  mewn  perygl  dirfawr  oddiwrth 
y  lleiafrif  !  Mae  yn  dra  tliebyg  f'od  syniad 
fel  liwn  yn  swnio  yn  ddieithr  i  tìloedd,  ond 
yr  ydym  yn  credu  fod  arwyddion  yr  amser- 
au,  wrth  sylwi  arnynt  yn  ngholeuni  y  myn- 
edol,  yn  ein  cyfeirio  at  y  drwg,  ac  yn  ein 
rhybuddio  rhag  éymeryd  ein'  llusgo  i  ddi- 
nystr  gan  ynfydion  anfoddog  sydd  bob 
amser  yn  twyllo  y  diniwed,  nes  y  byddo 
pawb  yn  cael  eu  tynu  i  lawr  i  ddinystr  an- 
adferadwy. 

Y  mae  y  perygl  hwn  yn  codi  o’r  duedd 
sydd  yn  y  lleiaíríf  i  fynu  llywodraethu  y 
mwyafrif,  “Eule  ok  Euin  ”  yw  eu  har- 
wyddair.  Felly  y  mae  wedi  bod  yn  Amer- 
ica,  i  raddau  mwy  neu  lai  er  ys  deng-mlyn- 
eddrar-hugain.  Y  mae  yr  ysbryd  drwg  a 
plieryglus  hwn  wedi  gwneyd  ei  ymosodiadau 
ar  bob  adran  o’n  Sefydliadau;  a  phe  buasai 
wedi  llwyddo  yn  ei  amcanion  bradwms, 
afresymob  a  diddeddf,  buasai  holl  ‘rahau 
Cymdeithas  yn  un  ymcliwalía,  a  dinystr  yn 
llygaörythu  yn  Wyneb  pob  dinesydd  o’r  St. 
Lawrence  i’r  Eio  Grande,  ac  o’r  Werydd  i’r 
Tawelfor. 

Dyro  dy  !aw  i  ni  ddarllenydd — yn  neill- 
duo'I  y  canoedd  Cymry  sydd  wecli  dyfod 
atom  yn  y  deng  mlynedd  diweddaf— rhowch 
eich  Ilaw,  a  goddefwch  i  ni  eich  tywys  yn 
ol  am  ychydig  flynyddoedd  yn  lianesydd- 
iaeth  ein  gwlad.  O’r  flwyddyo  1848  i’r 
tìwyddyn  1850,  gwelwn  y  lleiafrif  Caeth- 
wasiol  yn  rhwygo  y  Gymdeithas  Draethod- 
ol  Àmericánaidd  yn  d'dwy,  am  f od  y  mwyaf- 
rif  wedi  penderfynu  cyhoeddi  Traethodyn 
yn  erbyn  Caetliwasiaeth, — ychydig  cyn,  neu 
wedi  hyny,  wele  yr  un  ysbryd  yn  liollti  eg- 
Iwys  Dduw,  ac  yn  rhedeg  y  ’  Mason  and 
Dixon  Linu  drwy  ei  chanol,  fel  nad  oedd  yr 
un  cymundeb  iiavng  yr  Eglwysi  yn  y  De 
a’r  rhai  yn  y  Gogledd,  mwy  na  phe  buasai 
y  naill  yn  ddfeiliaid  teyrnas  Crist,  afr  llall 
yn  eiddo  teyms  y  Ty  wyllwch  !  Ymlcdodd 
yn  gyflym,  nes  oedd  yn  1860  wedi  dar- 
greiddio  hofl  ramu  y  bodyíolitio;  a  theim- 
lodd  y  lleáafrif  yi\  ddigon  haerllng  i  ymar- 
f ogi,  ac  amcanu  dryflio  cyf anrwydd  Ûndeb 
gogoneddus  y  Talaethau,  drwy  hyrddio  un 
>  rhan  o’r  wlad  i’r  Gwr'hryfel  mwyaf  annat- 
uriolac  annuwiol,  er  bytlioli  y  Gaethwas- 
iaeth  f  efldigedig  yn  y  tir !  Buwyd  am  bedair 
b!  /nedd  hirfaith  yn  darostwngy  gwrthryfel; 

.  \  '  : 


a  thybid  gan  fìloedd  fod  yr  anghenfìl  fleiaf- 
riiol  wedi  ei  ladd  am  byth  pan  ddiarfogwyd 
ei  ymddifíynwyr  gan  y  Cad.  U.  S.  Grant, 
o  dan  y  pren  afalau,  yn  Appomattox;  ond 
erbyn  heddyw  yr  ydym  yn  ei  gael  mor  fy w 
ag  erioed,  ac  yn  bwgwth  holl  sefyjülia.cìau 
rhyddfrydol  y  Weriniaetli,  gan  ein  taflu  yn 
ol  eto  i’r  un  safle,  neu  i  safle  waeth,  nag 
oedclem  ynddi  yn  1860.  Y  mae  y  tro  hwn 
wedi  codi  ei  ben  mewn  man  nad  o'eddem  yn  ’ 
clysgwyl  am  dano.  Mae  wedi  ymddangos 
y  tro  hwn  yn  rhengan  y  Blaid  Werinol! 
Mae  y  syniad — mai  y  Ueiafrif  sydd  a  hawl 
i  Lywodraethu,  y  tru  hwn  yncaelei  b.umon- 
oli^  yn  Sumner  drahi  isfalch,  yn  Schurz 
cldialgar,  yn  Trumbull  anffyddlon,  ac  yn 
Greeley  anwadal  ac  uchelgeisiol.  Ar-.ddyr- 
chafiad  yr  Ar-Lyŵydd  Grant  i’r  Tŷ  Gwyn, 
yr  oedd  Snmner  yn  barod  i  gymeryd  ysgrif- 
bin  y  Secuetaby  of  State  yn  ei  law,  uc  .nid 
oedd  yn  tybied  y  buasai  un  dyn^byw  yn  am- 
heu  ei  hawl  i’r  Swydd— yr  oecld  Schurzvyn 
tybied  y  gallasai  yntaugael  holl  b ATBONAGny 
Llywodraeth  yn  Missouri— Trumbull  yrain 
fath  yn  ei  Dalaeth  yntau— a  Greeley  “poor 
feflow,”  yn  edrych  yn  obeithiol  am  Swydd 
y  Post-Eeistr  Cyfíredinol,  ac  wrth  reswm  i 
gael  penodi  hofl  Bost-Feistri  y  Talaethau. 
Ond  yn  Ue  cymeryd  ei  arwain  gerfydd  ei 
drwyn  gan  y  “quartette  ”  hwn,  fe  fu  yr  Ar- 
Lywydd  yn  ddigon  doeth  i’w  hysgwyd 
yinaith,  ac  y  maent  hwythan  wedi  bod  yn 
ddigon  bradwrus  i  gynyg  rhwygo  y  Blaid 
Werinol,  am  yr  unig  reswm  na  chawsant 
hwy  redeg  y  Weinyddiaeth.  Yr  un  hen  eg- 
wyddor  felldigedig  sydd  yn  en  hysgogi  ag  a 
barodcl  i’r  Deheuwyr  godi  yn  fradwyr  arf- 
og,  gan  ymgynyg  am  fywyd  y  Lly wodraeth. 
Gwir  mai  y  lleiafrif  mewn  plaid  ydyw  y 
rhai  hyn,  ac  nid  y  blaid  sydd  yn  y  Ìleiafrii; 
ond  credwn  fod  y  perygl  yn  fwy  oherwydd 
kyny,  gan  mai  yn  y  ‘  ‘  man-ymbleidio  ”  ynu*. 
y  mae  elfenau  ymchwaliad  cymdeithas  ya 
ein  golwg  ni  yn  fwyaf  tebyg  o  lwyddo. 
Gwelwn  hyn  yn  mliob  plaid,  ac  i  raddau 
mwy  neu  lai,  yn  mhob  cymdeithas.  Ceir  y 
dynionach  liyn,  fel  cancr  yn  llygru  pob 
cymydogaeth.  Ceir  hwynt  yn  y  blaid  Wer- 
inol  Genedlaethol;  ceir  hwynt  yn  y  gwa- 
hanol  Dalaethau,  megys  yn  Pennsylvania, 
yn  cael  eji  harwain  gan  y  Philadelphia 
“  Press;  ”  yn  Efrog  Newydd  yn  cael  cu  har- 
waingan  ySeneddwr  Fentona’r  ‘Tribune;’ 
yn  Missouri  yn  cael  eu  harwain  gan  y 
Meddwyn,  B.  Gratz  Erown&c.,  &c.;  acheir 
hwynt  yn  y  gwahanol  Siroedd  a  dinasoedd, 
ì  raddau  mw_y  neu  lai  drwy  yr  holl  Dalaeth- 
au.  Ond  nid  yw  ‘yr  elfen  hon  yn  gyíyng- 
edig  ir  blaid  Werinol  mewn  un  modd. 
Ceir  yr  nn  dynion  yn  y  pleidiau  eraill;  ac  y 
mae  pawb  yn  hysbys  fod  rliyw  hanerdwBÌn 
o  bleidiau  wedi  penodi  ai'  Docyn  Cenedl- 


,'v  û-^tîiol  i  yingeisio  ain  yr  Àr-L  ywyddiaetli  yn 
‘‘  Tacnwedd  ne  saf.  Y  mae  genym  y  Gwerin- 
■ 1  Y  nwyr  Tammunaidd  Democi’at- 
aidd,  y  Diwygwyr  Llafur,  yr  Anti-Seceet- 
4  bcciETy,  y  Lirwestwyr  a’r  lawnderan  Men- 
ywod  !  A  dysgwylir  y  ceir  Tocyn  eto  gan 
;  «yr  nen  Ldemocratiaid  ynLouisville  Ky.,  yn 
ymisnesafP 

Cynyddu  y  mae  yr  ymbleidio  fwy-fwy, 
ae  nid  oes  allu  ar  y  ddaear  aîl  rwystro  i’r 
manbleidiau  hyn  ymarfogi  yn  íinteioedd 
ysbeilgar  o  dan  lywyddiaeth  eu  blaenoriaid 
diegwyddor,  ond  drwy  i’r  Werin  ymglymu 
mewn  undeb  heddychlawn,  a  phenderfynu 
na  ehgiff  y  fath  ellyllon,  byth  eu  twyll— 
hudo  i’w  dylyn  i’r  fath  droseddau  damniola 
pheryglus  i  heddwch,  llwyddiant  a  chysur, 
a  hyd  yn  nod,  bojölaeth  y  Weriniaeth. 
Edrychwn  i’r  D  ^Òrllewin  i  ni— ar  ein 
C  Jiwaer-W  eriniaeth,  Mexico— Gwelwn  yno 
yr  hynjdym  yn  ei  ofni  mewn  llawn  weith- 
rediad!  Gwelwn  ílaenoriaid.  y  man-ym- 
blcidiau  wedi  arfogi  eu  canlynwyr  rhy 
cwyllysgai’,  ac  yn  rhuthro  yn  erbyn  y  Llyw- 
odraeth,  ac  yn  ysbeiho  cyfaill  a  gelyn'  heb 
wahaniaeth.  Yr  un  egwjddor  sydd  yn  cu 
cynhyrfu  i  gyflawni  eu  lianfadwaith  cytli- 
reuhg  ag  sydd  yn  llenwi  mynwes  bhenor- 
ìaicl  y  man-ymbieidiau  yn  y  Talaethau !  Ac 
md  oes  eisiau  dim  ond  arfogi  y  pleidiau 
yma  fcl  yn  Mexico,  na  fyddai  yr  holl  wlad 
eto  yn  afonydd  o  wacd. 

Diarncu  y  ceir  rhai  i  watwar  y  syniad 
hwm,  ac  yn  barod  i  grochfloeddio  ‘  •  Hedd- 
wch,  heddwch,”  ond  os  na  egyr  y  werin  ei 
^ygaid  yn  fuan  iawn,  ni  phetruswn  eu 
rhybuddio  fod  yr  amser  yn  ymyl  pan  y 
gwaeddir  “  Heddwch,  heddwch,”  a  dim 
gobaith  am  heddwch.  Yr  ỳdym  yn  credu 
fod  corff  y  bobl  yn  onest  ac  yn  caru  rhyddid, 
cynawnder^  a  heddwch;  ac  cu  bod  yn  cam 
sefydliadau  y  w’lad  i’r  fath  raddau  fel  y 
rhoddent  eu  heinioes  i  lawr  mewn  amddi- 
'  £fynmd  iddynt;  ond  pa  bethallant  wneyd  os 
goddefant  i  Horace  Greeley,  Gharles  fSgm- 
ner,  Garl  Schurz,  B.  Gratz  Brown,  Erank 
Blair,  Jcff.  Davies,  a  Hadron  meHdigetHg  y 
Tammany  Bing,  eu  rHanu  yn  fanbleidian  ? 
Em  hunig  obaith  am  ddiogelwch  ydyw  ym- 
uno  yn  un  llaw  mewn  undeb  a  phlaid  sydd 
wccH  ci  phrofì  gcnym  am  12  mlynedd,  a 
thaflu  ein  pleicHais  unfrydol  dros  GpwAnt  a 
Wilson  am  yr*  Ar-Lyivyddiaeth  a’r  Is-Ly w- 
yddiaeth  am  y  term  nesaf  eto. 

At  Gymry  y  wlacl  y  mae  ein  üais;  ar 
Gymry  y  wlad  yr  ydym  yn  galw!  Gyd- 
wlaclwyr  hoff,— disgynyddion  yr  hen  Erytli- 
oniaid !  Na  thwyUer  chwi.  Ymae  pcrygl, 
ond  na  fydded  un  Cymro  vn  un  man  yn 
gefnogydd  i’r  Boltebs  a’r  *disoeganizebs. 
GaHwch  focl  yn  feicr  mai  huuan-ádyrchafìaci 
sycld  yn  eu  golwg  bob  ul;  ac  ni  phetnisant 


gyflawni  pob  budrwaith,  a  thwyll  athrosedd, 
er  cyraedd  eu  hamcanion.  Chwi  ì^ewydd- 
ddyfodiaid,  a]*afweh!  ystyriwch  mai  gwaith 
oesydyw  deall  cysylltiadau  meBurau  gwleid- 
yddol,  ac  ymgynghorwcli  a’r  hen  Sefydlwyr. 
Bydcl  yn  ddiogel  i  chwi  fyned  yr  un  flordd 
a  hwythau,  ond  os  mynwcli  gymcryd 
Hwybrau  dieithr,  cofìwch  eich  bo*d  wedi 
cacl  eich  rhybuddio  yn  garedig  gan  un  sydd 
wetH  cyd-dyfu  a  scfydHadau  y  wlad.  Dyma 
ì  cHwi  oll  eich  dowisiad — Greeley  a  Brown 
a  thrueni,  nen  Geant  a  Wllson  a  pharhad 
o’n  dedwyddwcli  a’n  llwycldiant  presenol. 
Beth  a  fynwch  yn  wcll  na  sydd  genych  ’ 


LYTÍIYR  y  CAD1ÍRID06  JOIIN  A.  D1X  AK  BWNC  YJl 
AliLYWMIÁETÍI. 

Nis  gallwn  gyfeirio  meddyliau  ein  dar 
llenwyr  at  ddadleniad  eglurach  o  wendidau 
Horace  Greeley  fel  ymgeisydd  Arlywyddol 
mig  a  geir  yn  y  llythyr  sydd  yn  canlyn, 
oddiwrth  Jolm  A.  Dix  at  A.  B.  Cornwell. 
1  mae  y  Oadfridog  Dix  nid  yn  unig 
yn  uchel  mewn  cnwogrwydd  milwroí, 
ond  yn  wleidyddwr  goleuedig,  yn  wladgar- 
wr  gwresog  agonest  ac  yn  fecldyliwr  galluog. 
Wele  y  llythyr. 

Gorphenaf  27ain,  1872. 

Anwyij  Sye: — Y  mae  eieh  llythyr,  dyddiedig 
y.  yn  gofyn  am  íy  nghynorthwy  i  sicrhau 
siííradwyr  erbyn  y  Cyfarfod  Greeleyaidd  yn 
Hancoch ,  wedi  ei  dderbyn  genyf  tra  yr  oeddwn 
yn  New  England,  ac  yr  wyf  wedi  bod  yn  an- 
alluog  hyd  yn  hyn  i  gydnabod  y  derbyniad. 

Nid  wyf  yn  deall  ar  ba  gyfrií  y  darfu  i  cbwi 
awdurdodi  eich  hunain  i  anfcn  y  fath  gais  ataf. 
Pe  buàsech  wedi  ymgynefìno  gyda  chwrs  fy 
mywyd  cyhoeddus,  yn  gystal  ag  eiddo  Mr. 
Greeley,  ni  fyddai  i  chwi  dybio  y  gallaswn  I 
gefnogi  ei  etholiadef  i’r  Swydd  ANywyddol,  heb 
fy  ngyhuddo  o  gefnu  ar  bob  egwyddor  wleid- 
yddol. 

Yr  wyf  yn  wrthwynebol  i  Mr.  Greeley  yn 

1.  Am  y  credwyf  ei  fod  “  mor  ansefydlog  a 
dwfr,”  yn  ymsiglo  yn  barhaus— i  gario  aflan  y 
gymhariaeth  ysgrythyrol— rhwng  tonau  gwa- 
hanol  opiûiynau,  ac  yn  ddifíygiol  yn  yr  hollan- 
hebgorion  sydd  yn  hanfodol  er  sicrhau  Gwein- 
yddiaeth  Gadarn,  sefydlog  a  chyâon  o’r  Lyw- 
odraeth. 

2.  Am  ein  bod  yn  ei  gael  yn  mhüth  y  rhai 
mwyaf  eithafol  ar  y  prif  bynciau  cyndeithasol  a 
gwleidyddol  ag  sydcl  wedi  cael  ezi  dadlenu  vu 
ystod  y  chwarter  canrif  di-weddaf 

3.  Am  ei  fod  wedi  ac  yn  ceíncgi  y  gyîundrefu 
fasnaeliol  anghyfiawn  hono  ag  sydd  vn  dinystrio 
ein  masnach  longawl  a  threfmadol  ac  yn  gosod 
cyfoeth  aruthrol  yn  nwylawẅsbarth  neillduoi, 
er  fod  pawb  erajjl  drwy  liyry,  yn.caeheu  .gorthl 
rymu  a’u  fyiodi. 

4.  ,Am  ôi  fod  j*n  dal  cysylltiad,  i  raddau  mwy 
neu  îai,  a  rhai  o  fcrif  ysteiiwyr  dinas  Neẁ  York 
yr  hyn  sydd  yn  cyfìawahAu  y  syniad,  oherwydd 
ci  gyfhthrach  a  hvA«t.  neu  ei  dymheredd  es- 


mwyth  naturiol,  y  bydd  yr  un  gyfuiidreih  o 
dwyll  a  Uygredigaetla  ag  sydd  wedi  anurddo 
Gweinyddiaeth  dinas  New  York  yn  c'ael  ei  chario 
allan  i  eithafion  mwy  haerllug  a  chywüyddus 
yn  Ngweinyddiaeth  y  'Llj  wodraeth  Gyffred- 
inol.  i 

5.  Am  iddo  anog  yn  gyhoeddus  y  cynllun 
llwfr  o  beidio  gwrthwynebu  toriad  yr  Undeb, 
eithr  yn  hytrach  cydsynio  i’r  Talaethau  Deheuol 
fyned  aUan  pryd  bynag  y  byddent  yn  dewis,  a 
hyny  yn  awr  dywyîlaf  perygl  ein  gwlad,  a  phan 
ocdd  y  bradwyr  yn  cyd-ddyfeisio  i  ddymchwelyd 
y  Llywodraeth. 

Y  mae  y  Cyfundeb  ag  sydd  wedi  ei  ífurfio  i 
gcfnogi  ei  etholiad  yn  un  o’r  rhai  mwyaf  hynod 
yn  hanes  pleidiau  gwleidyddol,  nid  yn  unig  am 
ci  fod  yn  cynwys  cynifer  o  clfenau  gwrthwyneb- 
ol,  ond  am  ei  fod  yn  taflu  i  fyny  bob  egwyddor 
wleidyddol. 

Dyna  Gynadledd  Cincinnati,  yr  hon  a  alwyd  i 
osod  o  flaen  y  bobl  fesurau  pwysig  o  ddiwygiad, 
yn  ei  ethol  ef,  er  syndod  i’r  hoíl  wlad,  a  chan 
wybod  ei  fod  yn  wrthwynebydd  eithafol  i  un  o’r 
mesurau  hyny — yn  ei  ethol  hefyd  yn  erbyn  dy- 
muniad  a  barn  blaenoriaid  y  mudiad,  y  rhai  a’i 
dcrbyniasant  gydag  anfoddlonrwydd  amlygedig 
neu  guddiedig,  yr  liyn  a  fuasai  yn  fwy  clodfawr 
aldynt,  pe  na  buasai  eu  derbyniad  o  hono  yn 
hollol  anghyson  a’u  hegwyddorion. 

Darfu  i’r  Gynadledd  Ddemocrataidd  yn  Bal- 
timore  ei  gymcradwyo  i  dderbyn  cefnogaeth  y 
blaicl — nid  fel  un  ag  oedd  yn  gweithio,  allan  yr 
egwyddorion  a  broffesir  ganddynt  hwy  neu  y 
mesurau  a  ddygant  yn  mlaen  i  sylw  y  wlad,  ond 
fel  gwrthwynebydd  chwerw  a  chyhoeddus  i’r 
cyfan — y  dyn  liwyrach,  o  bawb  eraill,  ag  sydd 
wedi  ymosod  ffyrnicaf  ar  Ddemocratiaeth,  gan 
wadu  ei  gonestrwydd,  dadlenu  ei  chuddfwriadau, 
a  phardduo  ei  chymeriad. 

Y  mae  eu  dewisiad  o’r  fath  ddyn  fel  eu  hym- 
geisydd  am  swydd  uchaf  yr  Undeb,  yn  un  o’r 
engreifftiau  amlycaf  o  “werthu  egwyddorion” 
ag  a  ellir  gael  ar  faes  gwleidyddiaeth.  Y  mae  y 
mater  eto  yn  aros  prawf  pa  un  a  fydd  corff 
mawr  y  pleidleiswjcr  Democrataidd  a  gwir 
gyfeillion  diwygiad  yn  penderfynu  cefncrgi  y 
fath  gytundeb  gwartíius  rhwng  y  gwahanol  ar- 
weinwyr  politicaidd. 

Fod  y  Cadfridog  Grant  wedi  gwneyd  rhai 
camgymeriadau,  sydd  ffaith  a  addefìr  gan  ei 
gyfeülion  cywiraf;  ond  pe  bydclai  ei  flaeleddau 
yn  Uedair  gwaith  lluosocach,  gwnelai  yn 
ol  ìfy  marn  I,  Arlywydd  Jlawer  dyogelach 
na  Mr.  Greeley.  Y  ímae  yn  barod  wedi ; 
>;wnouthur  llawer  iawm  yn  y  swydd  hon  ag| 
sydd  yn  tei|yngu  diolchgarwch  y  wlad.  Uwch-‘ 
lawpob  peth  "y  mae  <wedi  ^sicrhau  hcddwch  er 
pob  .ymdroclga  wnaed,  gan.  amryw-newyddiad-' 
uron.a.gwleidyddion  i  gynen  itân.rhyfel  a’r  Ys-Í 
baen  o  rbarthecfd.Cuba,  ac  a  fl?hrydain  flfawr  ,o 
barthed  .i  iOÍyniŵ  ;yivAlabama. 

Os  ihcb  *ystyrieü.  y  -profion  íhyn  «o’i  hawl  ar> 
gefn^gaeth  «ei  ygyd-adinasy.ddion  ac  io’i  «>wasan-1 
aeth'anmhrisiadwy  y^  ystod  y  rhyfel  diweddaf,| 
y  gosodir  ef  o’r  neilidud  roddi  lle  i  Mr.  Greeley;, 
os  dygwydd  i’r  olaf,  naû.  yw  yn  ddim  amgen  na 
gwlcidyddwr  ansefydlog,  ac  hcb  ond  ychydig 
brawí  mewn  gwasanaetbWlioeddus— os  dyg- 


wydd  iddo  ef  gael  ei  ddyrchafu  i  swydd  tichaf 
yr  Undeb — Undcb  na  fyddai  mewn  bodoláeth 
yn  awu’  pe  dilynaaid  ei  gynghorion  ef,  acosbydd 
i’r  hwn,  o  bawb  eraill,  sydd  wcdi  gwncuthur 
cymaint  i  gadw  yr  Undeb  yn  fyw  i  gael  ei  dori 
o’r  neilldu  cr  rhoddi  lle  i  olynydd  moranghym-- 
wys  yr  hwn  a  benodwyd  ac  a  gcfnogir  mor  ang- 
hyson,  byddai  yr  esiampl  yn  dylanwadu  yn  an- 
ffafriol  ar  cgwyddorion  puraf  gweithrediad 
gwleidyddol  ac  yn  cyfìawnhau  yr  ofnau  mwyaf 
poenus  yn  y  dyfodoi.  Ydv/yf  yr  eiddoch  yn 
barchus,  John  A.  Diî. 

A.  B.  Cornwell  Ysw,  Hancoct,  N.  Y. 


Horase  Clreeley  a’r  Biaiû  Däeinocrataiûfl 


BAllN  Y  JSALLL  AM  Y  LLALL! 


YâDDAU  YN  CYHOEDDI  HEDDWCHÎ 

Un  o  ryfeddodau  gwleidyddol  yr  oes 
hon  ydyw  mynediad  Horace  G-reeley  dros- 
odd  at  y  Democratiaid.  Ilorace  Greelcy — 
un  o  dadau  Gweriniacth  a  sylfaenydd  y 
New  Yorh  Tribune  wedi  cefnu  ar  y  blaid 
ogoneddus  y  perthynai  iddi,  ac  wedi  ym- 
gynglireirio  a’r  blaid  y  bu  mor  elynol  iddi 
am  ugain  mlynedd.  Horace  Greeley — 
prif  amddifiÿnydd  y  Ddiffyndoll,  egwyddor 
fawr  ei  fywyd  cyhoeddus,  yn  sefyll  ochr  yn 
ochr  a  chefnogwyr  Masnach  Rydd !  Y 
mae  y  cyfnewidiad  braidd  yn  anesboniad- 
wy.  Nis  gwyddom  am  neb  a  safai  yn 
uwch  yn  syniadau  y  Cymry  nag  Horace 
Greeley.  Yr  oeddem  oll  wedi  ein  dysgu 
i'w  barchu  ah  anrhydeddu,  oherwydd  ei 
ymlyniad  wrth  iawnderau  dyn,  oherwydd  ei 
gynorthwy  Hr  gorthrymedig,  ac  ohcrwydd 
ei  ddynoethiad  llym  o’r  blaid  Ddemocrat- 
aidd.  Defnyddiodd  cf  ei  amser  prisfawr, 
ei  alluoedd  mawrion  a’i  gyfleusderau  hel- 
aeth,  ar  yr  esgynlawr  a  thrwy  y  wasg  i 
ddal  y  Democratiaid  i  fyny  yn  ngoleuni 
gwirionedd.  Dangosodd  i  rii  drachefn  a 
thrachefn  fod  y  blaid  hon  wedi  sefýll  ar 
ffordd  rhyddid  dyn,  wodi  ymdrechu  ci 
gorcu  i  dynhau  cadwynau  y  gorthrymedig, 
ac  wedi  sefyll  ar  yr  ochr  nacaol  i  boh 
mesur,  mudiad  ac  egwyddor  ddiwygiadol. 

I  ddangos  cymeriad  y  Democratiaid 
ac  adgasrwydd  Greeley  atynt,  cyhoedd.wjj 
ddifyniadau  yn  egluro 

tBARN  IIORACE  ,GREELY  AM  DDEMOCRAT- 
IAETII 

cyn  iddo  gael  ei  benodi  gan  y  bfaid  hon 
yn  ymgeisydd  aiw  yr  Arlywyddiaeth. 


5 


“  Mac  licn  dcliarcb  sycli  Yseotaidd  yr  hon 
a  dclywed,  ‘  Riiaid  i’r  Iityti  a  yfo  gawî  gyda 
y  diafol  wrtli  lwy  liir.  ’  Mac  naw  o  böb 
dcg  o’r  lladron  profedig*,  yspeilwyr,  ffoad- 
uriaid  rhag  cosb  gyfiawn,  ac  eraill  nad  oes 
ganddynt  yr  un  hawl  i  blcidlciso  yn  ein 
dinas,  ac  nas  gallant  byth  ddyfocl  i  liawl 
gyfrcitlilon,  yn  glynu  gyda  chydymdeimlad 
greddfol  a’r  blaid  Loco-Fooo.” 

“  Tribune”  am  Chwef.  12,  1842. 

nt  IIYN  A  WYDDAI  AM  Y  I3Í.AID  DDEMOOliAT- 
.  AIDD  YN  1843. 

Pan  yr  nrferai  Dînasyddion  Amcrica 
ymgrynhoi  wrtli  y  canocdd  i  ganu  a  dawnsio 
o  amgylcli  Pawliau  Hjcoiîy,  gyda  barilau  o 
chwisci  wedi  eu  rliowlio  allan,  a  barilau  o 
gwrw  yn  cael  taro  eu  penau  i  mcwn — pan, 
yn  y  fa-n  lion,  yn  y  ddinas  oleuedig  hon, 
y  gwelid  cìynion,  wedi  icldynt  dywallt  casg- 
enaid  o  gwrw  i’r  twll  lle  y  bwriedicl  rhoddi 
y  Pawl  o  flaen  Neuadd  Tammany,  yn  gor- 
wedd  i  lawr  ac  yn  ci  yfed  o’r  twll  yn  y 
ddaear  fel  moch — nid  oedd  y  Rindcr- 
hopper  yn  canfod  dim  gwaradwydd- 
us.  Pan  y  cafodd  Dinasyddion  American- 
aidcUeu  gyru  ymaith  oddiwrth  yr  etliolflwch 
gan  bastynau  yn  nwylaw  tramoriaid  twyll- 
cdig,  lianer  gwareicídiedig,  a  wallgofwyd  I 
gan  wirodydcl  meddwol  a  ddarparwyd  idd- 
ynt  gan  liaelioni  y  blaid,  ni  chav/som  un 
awgrymiad  gan  Mr.  Yan  Buren  fod  y  fath 
olygfeydcl  yn  waradwyddus,  ac  yn  tueddu  i 
anmharu  ymddiried  dynolryw  yn  ein  hadd- 
asrwydd  i  gael  sefydhadau  rhyddfrydig. 
Pan  y  mobiwyd  dynion  a  dcimlent  eu  dy- 
ledswydd  i  dclwyn  eu  tystiolaetli  yn  erbyn 
caethwasiaeth  am  wneydfelly  yn  lieddychol, 
ac  y  saethwyd  perchenog  Gwasg  Bydd  i 
lawr  yn  ei  dy  ei  hun  am  amddifíyn  ei  wasg 
rhag  cael  ei  dinystrio  gan  haid  o  ellyllon,  y 
rhai  a  dybient  y  buasai  yn  cael  ei  defnyddio 
yn  erbyn  cacthwasiacth,  nid  oedd  y  coegyn 
hwn  yn  gwelcd  dim  yn  tueddu  i  wanhau 
ymddiried  yn  ein  haddasrwydd  i  lywodr- 
aethu  ein  hunain;  ond  dyweclodd  yn  ddi- 
fater  yn  ei  Urdd-araeth  ‘  ‘  focì  anystyríaeth 
fyrbwyllog  o  ganlyniadau  eu  hymddygiadau 
wedi  gwneyd  personau  yn  nodau  digofaint 
y  bobl.” — “  Tribune  ”  Meli.  1843. 


YR  HYN  A  WYDDAI  IIOIIACE  GIiEELEY  AM  Y 
BLAID  DDEMOCBATAIDD  YN  1851. 

“  Yn  yr  amscr  a  basiodd  y  mac  piaid 
boliticaidd  yn  yr  Unol  Dalaethau,  wedi 
gwneyd  difodiad  arian  papyr  a  aefydliad 
hollol  arian  metelaidd  yn  rhyfelgri.  Ni 
waetli  beth  fyddo  eu  honiadau,  nid  yw  eu 
mesurau  yn  y  cyfeiriad  hwn,  fel  yn  mhob 
cyfeiriad  arall,  yn  tuecldu  ond  i  gryfliau  | 


gallu  arian,  Ueihau  gwobr  Llafur,  a  chyf- 
iwyno  y  lluaws,  yn  ddiamddiffyn  ac  aiiallu- 
og  i  wrthwynobn,  drosodd  i  drugaredd 
tyner  cyfalafwyr  ac  usurwyr.”— ‘*  Tribune” 
Cliwef.  12,  1851. 

YR  HYN  WYDDAI  HORACE  GREELEY  AM  Y  I3LAID  YN 
MAWRTH  1805. 

“Mac  yr  ctholiad  hwn  yn  datguddio  yr  hyn  a 
dclengys  etlioliadau  mewn  manau  craill  yn  y 
Goglecld,  fod  yr  hen  hJaicl  Ddemocrataicld  wetfi 
ei  darostwng  i  ysgerbwd,  ac  nas  gall  yn  un  lle 
wrthsefyll  ci  Gwrthsafwyr,  os  gwna  yr  JioJI  el- 
fenau  gwrthwynebol  ymuno.  Mae  y  blaid  hon 
sydcl  wedi  bod  cyhyd  yn  anorchfygol  drwy  swyn 
ei  henw,  a  dysgyblaeth  ei  chyfarsoddiaeth,  wedi 
ei  stripio  o’i  nertli  ac  yn  crynu  a’r  ddibyfi  ym- 
ddatodiad.  Os  bydcl  yr  Opposition  yn  ddoeth, 
gellir  ei  difodi  ag  un  ergyd.  Mae  yn  bosibl  i’r 
cyngrair  mawr  bradwrus,  ar  enw  Democratiae.th, 
sydtí  w«di  meiddio  taraw  ergyd  tadladdol  at 
achos  Rhyddid  a  Diwygiad  ar  y  Cyfandir  hwn, 
gael  ci  hollti  ei  hún  yn  cldarnan  yn  y  weithred. 
Mae  yn  amscr  pan  y  dyJai  manbcthau  gael  cu 
liunglioíio,  a  phan  y  dylai  pawb  uno  i  gwblhau 
dymchweliad  yr  archfradwyr  hyn,  sydd  yn 
proffesu,  yn  eu  hiaitli  eu  hunain,  eu  bod  yii 
credu  mai  ‘nigger  era’  ydyw  y  cyfnod  liwn,  ac 
ydynt  wecli  sefydlu  arbrawf  ar  y  grcdiniaeth 
gyhoeddus,  a  thyb  y  cyhoedd  am  yr  hyn  sydd 
iawn.  ‘‘Tribune Mawrth  15,  1855. 

Darlun  or  Dclicuwyr . 

“  Bydded  i’r  milwr  ddeall  ei  fod  wedi  ci 
alw  i  ymladd  a  bradychwyr,  pob  uu  o  hon- 
ynt  yn  teilyngu  eu  cyhuddo  o  flaen  llys 
barn,  eu  proíì,  eu  condemnio  a’u  crogi — 
dynion  ydynt  wcdi  aflonyddu  yn  ddiachos 
ar  heddwch  y  byd — dynion  na  ddylid 
gwneuthur  un  telerau  a  hwynt — “Diclc 
Turpins  ”  yn  galw  cu  hunain  yn  Gadfrid- 
ogion — “  Capt.  Kyds  ”  yn  galw  eu  liunaiu 
yn  arweinwyr  !  Y  mae  lleidr  yn  lleidr — 
celwyddwr  yn  gelwyddwT — anudonwr  yn 
anudonwr ;  y  mae.pob  uu  o’r  bradwyr  De- 
hcuol  y  tri  yn  un  !  Na  foed  i  ni  glywed 
rhagor  am  gamarwciníad  ein  brodyr  De- 
heuol.”  Y  mac  un  peth  nas  gall  Ilwydd- 
iant  y  De  ei  sicrhau,  hyny  yw,  annghof- 
rwydd,  mewn  hancs  neu  draddodiad,  o’r 
twyll,  yr  anwircdd  a’r  troseddau  gyda’r 
rhai  y  dcchreuwyd  yr  anfcuriaefch  warthus. 
Y  mae  y  bradwyr  hyn  tuaflan  i  bareh  y 
byd  am  byth.” — Horace  Grcelcy ,  Awst 
16,  1862. 

Cartre/fe  Dc'nocratiaeth. 

“  Cyfeiriwch  lle  y  mynocn  at  ranbarth 

etholiadol  a  gyfníir  genyeh  yn  focsol 


6 


îygrcdìg,  wedi  ei  roddi  i  lyny  i  raddau  liel- 
aetdi  i  droseddau  a  thrythyllwch,  y  plcid- 
lciswyr  yn  byw  wrth  gadw  “  gambljng- 
houScs/,  “  grog-shops a  lleoedd  eraill 
mwy  meltdigedig,  a  bydd  y  rhanbarth 
hwnw  yn  rnhob  etholiad  yn  rhoddi  y  mwy- 
aírif  i’r  blaid  a  cilw  ei  hun  yn  Ddcmocrat- 
aidd/’ — ìforace  Greeley. 

Democratìaeth  a’r  u  Groy-shops” 

t£  Y  mae  pob  dyn  ieuane  ag  sydd  yn 
dysgu  llymcitian  yn  y  “  grog-shops,”  yn 
ymarícr  ei  hun  i  tfyrdd  Democratiaeth. 
Hwyrach  fod  ei  ricnirhÌDweddol  yn  wahan- 
ol — hwyrach  nad  ydynt  yn  gwybod  am  ei 
gyrchleoedd  a/i  arferion ;  ond  os  ydyw  yn 
dysgu  hofíi  gwirod  a  chwmni  drwg,  y  mae 
yn  parotoi  ei  hun  i  ateb  dybcnion  ei  clyn. 
Oherwydd  hyn,  y  mac  arwcinwyr  y  blaid 
Ddemocrataidd  bòb  amser  yn  cashau  ac  yn 
rhyfela  yn  erbyn  Dirwcst.  Y  macnt  yn 
ymwybodol  fod  llwyddiant  Dirwest  yn 
sicrwydd  o  aflwyddiant  iddynt  hwy.  Nid 
oes  Dalaeth  yn  yr  Undeb  nad  yw  y  blaid 
Ddemocrataidd  ynddi  yn  flaenllaw  mcwn 
gwrthwynebiad  i  bob  cyfraith  ag,  sydd  yn 
tucddu  i  lcihau  nifer  y  “  grog-shops/; — 
Horace  Grceley. 

Beth  fydd  canìyniad  dychweliad  y  Demo- 
cratiaid  i  awdurdod. 

“  Y  mae  llwyddiant  y  blaid  Ddemocrat- 
aidd  yn  y  Talaothau  yn  rhag-dybio  ail- 
feddiant  o  awdurdod  gan  y  rhai  hyny  a 
adawsant  eu  heisteddleoedd  yn  y  Gryd- 
gynghorfa  a  lleoedd  eraill  o  anrhydedd  i 
hyrddio  y  wlad  i  For  Coch  ymraniad  a 
gwrthryfel.  Gallwch  baentio  hyd  fodfedd' 
o  drwch  os  mynwch,  ond  dyma  fydd  y  lliw 
wedi  y  cyfan,  }  Ymenydd,  calon  ac  enáid 
y  blaid  Ddemocrataidd  ydyw  yr  elfen  wrth- 
ryfelgar  yn  y  De,  yn  nghyd  a’r  rhai  sydd 
yn  cydymdeimlo  a  hwynt  yn  y  Gogjedd. 
Y  mae  y  blaiff  hon  o  galon  yn  wrthryíelgar 
heddyw.  Deuai  i  awdurdod  gyda  chas- 
ineb,  siomiant  a  digofaint  deng  mlynedd 
i'w  chynhyrfu  aJi  liarwain  yn  ei  llwybrau. 
Ymroddai  i  dynu  ymaith  dreth  ar  ol  treth 
nes  y  byddai  y  Trysorlys  yn  rhy  wag  i  dalu 
y  llog  ar  y  ddyled  wladol,  a  derbyniai  y 
ffaitli  o  fethiant  cenedlaethol  gyda  llawen- 
ydd  a  gorfoìedd  mawr.  P-i  gerydd  bynag 


a  haeddir  genym  am  ein  pechodau  cenedl- 
aethol,  rhaid  i  ui  obeithio  na  ddaw  y 
gwarth  a’r  gwaradwydd  hwn  ini.” — Horace 
Gree'ley,  Chwefror,  1871. 

Darlun  dymunol  a  jphrydferlh. 

“  Yr  ydym  yn  gofjn  Pn  cyfoesydd  ( New 
Yorh  Ẁorld)  i  ateb  yn  ddigel  pa  un  a  yw 
yr  ymladdwyr,  y  lladron,  torwyr  tai  a’r 
rhai  sydd  yn  cadw  tai  i  íerched  syrthicdig 
bron  bob  un  yn  Ddemocratiaid.” — Horace 
Greeley. 

Ithinweddan  Democrataid d. 

“ Y  mae  ysmocio  yn  rhinwcdd  Den  j- 
cra(aidd  j  y  rhinwcdd  hwn  mewn  ffurf 
mwy  angerddol  ydy w  cnoi  tobacço ;  ac 
yfed  rmn  yw  yr  un  rhinwedd  wedi  ei  gario 
i’r  graddau  uchaf.;, — Horace  Greeley. 

Pwy  wnaeth  y  ddyled  a  phwy  dywalltodd 
y  gwaed. 

“  Dylai  pob  doler  o;r  ddylcd  wladol  a 
phob  dyferyn  o  waed  a  dywalltwyd  gael  ei 
gyfrif  i’r  blaid  Ddemocrataidd.;; — Tri- 
hune ,  Mehcfin  27,  1868. 

Gysur  i  Bieidwyr  Horace. 

Os  bydd  i  chwi  blcidleisio  y  tocyn 
Democrataidd,  peidiwch  a  dweyd  nad 
ydych  yn  eich  calon  a’ch  teimlad  yn  rehel 
ac  ynfradwr;  oherwydd  yr  ydych. —  Tri - 
hune,  Mehetìn  7,  1868. 


BARN  GREELEY  AM  GIIANT. 

Mewn  araeth  a  draddododd  Horàcb 
Greeley  ar  y  5ed  o  lon.  1871,  dywedodd  : 
“  Tra  yn  amddiffyn  hawl  pob  Gwerinwr 
i’w  ddewisiad  anghyfyngedig  o  ymgeisydd 
am  Arlywydd  nesaf  hyd  nes  y  gwneler  pen- 
odiad, .  yr  wyf  fi  yn  auturio  awgrymu  y 
bydd  y  Cad.  Grant  yn  llawer  mwy  cym- 
hwys  i;r  ymddiried  pwrysig  hwnw  yn  1872 
nag  ydoedd  yn  1868.;; 

“  Teilynga  y  Cad.  Grant  a’i  wladlyw- 
iaeth  y  credyd  uchaf.;; — Horace  Greeley. 

“  Mae  pobl  '  y  Talaethau  Unedig  yn 
gwybod  am  y  Cad.  Grant — wedi  gwybod 
pob  petlj.  am  dano  er’s  Donaldsona  Vicks- 
burg ;  nid  ydynt  yn  adnabod  ei  enllibwyr 
nac  yn  gofalu  am  eu  hadnabod.;; — Horace 
Gre-çley, 


Golyyiadau  Gwleidyddol  Grant. 

“  Mae  y  dynion  sydd  yn  cymeryd  arnynt 
feddwl  nad  y\y  Grant  yn  fìlwr  ac  uad  oes 
ganddo  ymenydd  ond  yr  hyn  a  echwynwyd 
iddo  gan  McClernand,  yn  lioiî  o  gyhoeddi 
heíýd  na  bu  ganddo  erioed  unrhyw  olygiad 
gwleidyddol,  ac  nad  oos  ganddo  un  ddir- 
nadaeth  am  yr  hyn  a  oíýnir  mewn  llywod- 
ddysgwr.  Nid  yw  erioed  wedi  ystyried 
mai  ei  ddyledswydd  ydy  w  chwyfio  ei  olyg- 
iadau  ar  amgylchiadau  cyhoeddus  yn 
lî^ynehau  ei  gyd-ddinasyddion  ;  ond  fod 
ei  opiniwnau  ar  gwestiwnau  mawrion  y 
dydd  wedi  bod.  o  hyd  yn  bendant  a  diogel, 
yr  ydym  yn  ddyddiol  yn  cael  prawf  new- 
ydd. 

Gwnaeth  y  Gydgynghorfa  lawer  iawn  i 
sicrhau  diogelwcli  y  bobl  íFyddlon  yn  y 
De,  trwy  osod  y  cyfreithiau  yn  fwy  cyf- 
lawn  nag  o’r  blaen  yn  nghadwrâeth  Cad- 
lywydd  gwladgarol  ac  ymddiriedol  y  Fydd- 
in. —  Tribune,  Gor.  24,  1868. 


A  ydyw  Grant  yn  Fethiant  ? 

Ar  ddyrchafiad  y  Cad.  Grant  i-r  Arly- 
wyddiaeth,  yr  oedd  nifer  mawr  o'r  rhai 
oeddynt  wedi  cefuogi  ci  etholiad,  gyda 
rhai  nad  oeddynt,  yn  ceisio  swyddi  oddiar 
ei  law,  neu  yn  dysgwyl  iddo  roddi  rhai  heb 
iddynt  ofyn  am  danynt.  Yr  oedd  efe  yn 
anaíluog  i  foddloni  eu  dyheuadau.  Honai 
y  nifer  mwyaf  o’r  rhai  a  gafodd  efe  mewn 
swyddieu  bod  hwýnt  wedi  rhoddi  eu  pleid- 
íeisiau  iddo ;  gv/cîodd  yn  gyinhwys  gadw 
rhai  o’r  cyfryw  ;  tra  yr  oedd  y  cyfreithiau 
ì’r  rhai  y  mae  yn  was  yn  gofyn  ìddo  leihau 
llawer  ar  draul  y  gwasanaetli  cyhoeddus 
a’r  nifer  a  roddid  ar  waith  ynddo. 

Yr  ocdd  ein  rhyfel  mawr  cartrefol  wedi 
gwneyd  ychwanegiad  mawr  yn  angenrheid- 
ioì  yn  nifer  y  maîi  swyddogion ;  yr  oedd 
penderfyniad  liawliau  i  dalwobrau,  &c., 
wedi  esgusodi  cadw  canoedd  yn  eu  lle  i 
fyny  liyd  derfyn  tymor  Mr.  Johnson  ;  ond 
yn  awr  yr  oedd  cyfraith  a  chyfiawnder  yu 
cydalw  am  eu  troi  o’r  gwasanaeth,er  fíieidd- 
iad  tra  chyffredinól  iddynt  eu  hunain.  Yr 
oedd  eu  galarnadau,  gan  gael  eu  cymysgu 
gyda  chrochlefau  y  siomedigion,  yn  gwneyd 
i  fýny  angliydgordiad  poenus,  yrHiwu  yr 
oedd  a  ganlyn  yr  unig  ystyr  a  ellid  roddi 
iddo  :  “  Mae  y  Cad.  Grant  wedi  ei  gael 

yn  ddifíýgiol — mae  ei  weinyddiaeth  yn 
feddiant  V’ 


:‘Yn  fethiant  ?”'  Pa  í'odd  ?  Yn  mha. 
beth  ?  Ai  nid  oes  genym  heddwch  a  di- 
gonoldeb  yu  y  tir  ?  Ai  ni  arddangosir  ac  oni 
pherchir  ein  lluman  yn  mliob  íríbr  ?  Pa 
elyn  tramor  sydd  yn  ein  blino  nae  yn  ein 
bwgwth  ?  Pwy  sydd  yn  ofni  terfysg  gar- 
tref  neu  ymosodiad  oddicartref  ?  Yn  mha 
uu  o’n  36ain  Talaeth  y  mae  y  bobl  rnewn 
eisiau,  yn  anfoddog  ac  yn  dyoddef? 
Ystyriwch  oin  sefyllfa  gyllidol.  Mae  bron 
bob  Talaeth  a  dinas  yn  talu  ymaith  y  dy- 
ledion  y  rhedwyd  iddynt  wrth  godi  dyniori 
at  y  rhyfel,  tra  mae  y  ddyled  genedlaethol 
wedi  ei  lleihau  agos  i  ddeng  miliwn  ar 
hugain  yn  y  pedwar  mis  y  mae  y  Cad. 
Grant  wedi  bod  a'i  Iaw  wrth  y  llyw.  Mae 
y  treulion  cyhoeddus  yn  syrthio  ymaith  ar 
bob  ochr,  tra  mae  yr  argyllid  i  fyny  at  fod 
yr^  ben  llanw.  Rhaid  hyd  yn  nod  i  ryfel- 
oedd  Iudiaidd,  os  yn  anocheladwy,  gael  eu 
lleihau  yn  fawr  o  ran  cost  gan  y  cyfleus- 
terau  tuag  at  syrnud  rnilwyr  ac  ystorfeydd 
a  roddir  gan  ein  dwy  Reilffordd  i'r  Taw- 
elfor. 

Ydyw ;  mae  y  Cad.  Grant  wedi  methu 
ateh  rhai  dyheuadau  gorawyddus,  a  thrwy 
hyny  tynodd  arno  ei  hun  beth  casineb 
augerddol.  Nid  yw  y  rhai  hyn  wedi 
methu  ac  ni  bydd  iddynt  fethu ;  a  bydd 
i’w  weinyddiaeth  o  leiaf  brofi  yn  gydradd 
fywiol.  Ni  gawn  glywed  gaìarnad  ar  ol 
galarnad  uwchben  ei  fethiant,  oddiwrth  y 
rhai  y  mae  eu  deisyfiad  yn  dad  i’r  meddwl ; 
ond  gadawa  pobl  Ameriea  iddynt  fy ned 
heibio  yn  ddisylw.  Mae  eu  breichiau 
cedyrn  wedi  ei  ddwyn  yn  fuddugol  trwy  y 
Rhyfel  ac  i’r  Ty  Gwyn,  ac  y  maent  eto  yn 
ei  ddal  i  fyny.  Nid  ydynt  erioed  wedi 
methu  ac  ni  fethant  byth.—  Tribune, 
Mehefin  30, 1869. 


Diau  ein  bod  wedi  difynu  llawn  ddigon 
nid  yn  unig  i  ddangos  pwy  a  pha  beth  yw 
y  blaid  Ddemocrataidd,  ond  i  ddangos 
sefyllfa  meddwl  a  barn  Ilorace  Greeley  o 
barthed  iddi.  Gallasem  gyhoeddi  ugeiu- 
iari  o  ddifyniadau  yn  ychwanegol,  eithr  i 
ba  ddyben  yr  ymhelaethwn  ?  Onid  yw 
pawb  yn  gwybod  fod  Greeley  a  Demo«rat- 
iaeth  fel  pegynau  y  ddaiar  -yn  yr  çithaí- 
ion  y  naill  oddiwrth  y  lîal)  ?  Onid  yw  ei 
holl  fywyd  fel  golygydd  a  gwleidyddwr 
wedi  ei  dreulio  i  ddangos  gwendidau 
Dcmocratíaeth  ?  Ac  onid'  yw  y  Democrat- 


iaid  o’r  tu  araH  wedi  bod  yr  un  inor  ddi- 
wyd  yn  dadlenu  cymeriad  Horace  Greeley. 
Gallasen;i  ddiíÿnu  yn  helaetb  i  ddangos  fod 
y  Demooratiaid  wedi  rhoddi  pob  enw 
braidd  ar  Greeley.  Galwyd  ef  ganddynt 
yn  “  wamal,”  yn  “  ansefydlog/’  yn  “  ddi- 
ííÿgiol  mewn  barn/.’  “  yn  ddwí'n  yn  an- 
mhuredd  a  llygredigaeth,  Free  Love,”  “yn 
wallgof  ar  bwnc  y  'dd.iffyndoll,”  “yn  elyn 
i’r  Cyfansoddiad/’  “yn  arch-elyn  Demo- 
cratiaeth/’  “  yn  hen  wr  yn  dotio  yn  ei  hen- 
uint,”  “  yn  freuddwydiwr,”  “yn  gorffol- 
iad  byw  o  annghysonderau,”  &c%,  &c. 

Ond  rhyfeddod  y  bedwarcdd  ganrif  ar 
bymtheg  yw  fod  y  ddau  eitLafion  wedi 
dyfod  yn  nghyd  fod  y  pegwn  Gogleddol  a’r 
pegwn  Delieuol  wedi  cydgyfarfod  o  dau 
linyn  y  cyhydedd  ! 

Y  gofyniad  naturiol  yw :  Beth  sydd 
wedi  achosi  y  cyfnewidiad  a’r  cydgyfar- 
íÿddiad  rhyfeddol  hyn  ?  Beth  yw  y 
rheswm  fod  y  “  lladron,”  “  yr  anudonwyr,” 
“  yr  liapchwareuwyr  ”  a’r  “  brady.chwyr  ” 
wedi  penderfynu  cofleidio  “  arch-elyn 
Democratiaeth,”  “  y  breuddwydiwr  ”  a’r 
“  corffoliad  by  w  o  annghysonderau  ?  ” 
Pahamy  mae  Ilorace  Greeley  yn  sefyllochr 
yn  ochr  ar  yr  un  esgynlawr  a  “pherchen- 
ogion  grogsliops ,”  “yfwyr  rum  ”  a  “  chas- 
eion  y  negro?”  Beth  yw  y  pris  y  mae 
Greeley  yn  ei  roddi  am  gefnogaeth  ei  elyn- 
on  ?  A  pha  betli  yw  enill  y  Democrat- 
iaid  wrth  gofleidio  yr  un  a  alwasant  gynt 
yn  “  wamal,”  yn  “  ansefydlog  ”  ac  yn  hen 
wr  yn  dotio  yn  ei  henaint  ?”  Paham  na 
fuasai  y  Democratiaid  yn  penodi  Demo- 
crat  yn  ymgeisydd  ? 

Y  mae  yr  atebion  i’r  gofyniadau  blaenor- 
orol  yn  awgrymu  eu  hunain.  Y  ffaith 
alarus  yw  fod  Horace  Greeley  er  rawyn 
dyfod  yn  ymgeisydd  am  yr  Arlywyddiaeth 
wedi  ceínu;  ar  ei  gyfeillion  a’i  egwyddor- 
ìon  ae  ẁedi  rhoddi  ei  hun  yn 
offeryn  yn  llaw  y  Democratiaid,  fel  y 
gallont  hwy  adfeddianu  gallu  gwleidyddol 
a  chyrhaedd  y  safleoedd  uchaf  yn  Ngwlad- 
lywiaeth  America.  Dau  elyn  yn  cyíarfod 
a’u  gilydd — un  yn  barod  i  yfed  gwaed  y 
îlall,  ond  y  ddau  er  mwyn  cyrhaedd  amcan 
nas  gallasai  un  gyrhaedd  heb  y  llall  yn 
cyduno  i  gyhoeddi  heddwch !  Y  ddau 
•elyn  hyn  ydynt  y  blaid  Ddemocrataidd  a 
Horace  Greeiey.  Yr  un  amcan  sy  gan  y 
ddau  mewn  gotwg.  xN  id  óes  gobuth  i  m> 


o  honynt  gyrhaedd  yr  amcan  hwnw  heb 
gynorthwy  y  llall,  ac  y  maent  yn  awr  wedi 
ffurfio  undeb  llygredig---undeb  gydd  yn 
gymaint  gwárth  i  un  a’r  llall — undeb  nad 
oes  ei  gyffelyb  mewn  digywilydd  dra  yn  holl 
hanes  ein  gwlad — undeb  ag  sydd  yn 
gwneuthur  gwleidyddiaeth  yn  chwareu 
plant  ac  yn  amddifadu  y  ddwy  oclir  o  bob 
egwyddor  sylweddol — ie  undeb  a  fydd  yn 
sicr  o  gael  ei  gondemnio  gan  y  bobl  yr  eth- 
oliad  nesaf  drwy  fwyafrif  aruthrol  dros 
Grant  a  Wilson. 

- KU..i  - -  * 

I)cg  o  Ecsymau  l)a  dros  Eleidio  GRANÍ. 

1.  Mae  wedi  dangos  yrf’y  mynedol,  ei 
fod  yn  wir  gyfaill  ac  rfmddiffÿnydd  i’r 
Undeb. 

2.  Nid  yw  erioed  wedi  bradychu  ym- 
ddiried,  acni  fu  ganddo  un  policy  i’wddir- 
gymhell  yn  erbyn  barn  y  bobl. 

3.  Y  mae  wedi  mynu  gonestrwydd  ac 
wedi  dwyn  cynildeb  i  mewn  i  weinyddiaetli 
pob  cangen  o’r  Llywodraeth. 

4.  Drwy  bolisi  arianol  doeth  y  mae 
wedi  lleihau  y  ddyled  gyhoeddus  uwch- 
law  tri  chant  a  phedwar-ar-ddeg-ar  hugain 
o  filiwnau  o  ddoleri. 

5.  Y  maewedigweinyddu  hoii  ddeddfau 
y  Weriniaeth  yn  gyfiawn,  annÄileidiol  a 
chadarn. 

6.  Mae  wedi  estyn  amddiffÿniad  y  Llyw- 
odraeth  i  bob  dinasydd  Americanaidd,  gar- 
tref  ac  oddicartref.  , 

7.  Y  màe  wedi  dangos  awyddfryd  difrilbì 
i  sicrhau  llonyddwch  a  heddwch  drwy  yr 
oll  o’r  Talaethau  Deheuol,  ac  mae  wedi 
gwneyd  pob  peth  o  fewn  ei  allu  er  eu 
llwyddiant  cyffredinol. 

8.  Mae  wedi  diogelu  heddwcli  a’r  holt 
fyd,  a  thrwy  ci  lywodraeth  ddoeth  a  rhydd- 
frydig  wedi  cadw  y  wlad  ar  y  telerau  mwy- 
af  cyfeillgar  a  lieddychol  gyda  phrif  allu- 
oedd  Ewrop. 

9.  Mae  wedi  rhoddi  prawf  ymarferol  o’i 
gydymdeimlad  a’i  gyfeillgarwch  i  weith- 
wyr  America,  ac  nid  yw  un  amser  wedi 
esgeuluso  unrliyw  fantais  i’w  Ileshau. 

10.  Mae  wedi  profi  ei  hun  mor  altuog 
rnewn  heddwcli  ag  ydoedd  mewn  rhyfel ; 
mor  ddoeth  a  mawrfrydig  fel  Gwladwein- 
ydd  ag  ydoedd  fedrus  a  chyfîawn  feì 
rnilwr. 


ARGRAVFWYI>  YN  SWYUDRA  I!ANKR  AMttRWA, 

SCRÁNTON ,  l*A . 


% 


/ 


♦ 


» 


« 


LBAg’12  ^ 

. 


1 


% 


% 


é 


